



જાગૃત ઉજાગર 


વ્હાલા જ્ઞાતીજનો, 
જય શ્રી ઉમિયા મા, જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ , જય સનાતન. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજનું મુખપત્ર “સનાતન ધર્મ પત્રિકા” આપણી 
વાંચા ને વાચા આપતુ આપણુ મુખપત્ર. વૈશ્વિક કોરોનાની મહામારીને લઈને ભારતમાં વસતા 
આપણા જ્ઞાતિજનો સરકારશ્રીના આદેશનું પાલન કરી નીતિનિયમો મા જે છુટછાટ ધારાધોરણ 
પ્રમાણે આપેલ છે, તે પ્રમાણે આપણે આપણા ધધા-રોજગારમાં વ્યસ્ત થઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે શ્રી 
સમાજના મુખપત્ર ની પ્રચાર-પ્રસાર સમિતિએ આ કોરોનાની મહામારી ના તાજા સમાચાર અને 
જ્ઞાતિજનોના હાલચાલ આપણ ને સૌને અરસપરસ મળે તે હેતુસર આપના સુધી ડિજિટલ 
પીડીએફના માધ્યમથી પહોચતુ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ . સાથે સાથે રાબેતા મુજબ નો અંક 
જુન ૨૦૨૦ ના અક પૃણંતા ને આરે છે. માસિક અક પણ રાબેતા મુજબ પોસ્ટીંગ કાર્ય અશકય છે, 
અમદાવાદ પોસ્ટ ઓફિસમાં તપાસ કરવા થી જાણકારી મળેલ કે ભારતભરમાં સપુર્ણ લોકડાઉન ઉઠી 
નથી ગયો,અને હજું કોરોના મહામારી ને લઈને સ્થાનિક લેવલે પોસ્ટનું કામ રેગ્યુલર નથી થયુ, તો 
જુન ૨૦૨૦ ડિજિટલ [06 સ્વરૂપે આપના સુધી અક પહોચતો કરવામાં આવશે. પોસ્ટનું કામ 
રેગ્યુલર થવાથી અક નુ પોસ્ટીંગ કરવામાં આવશે તેની નોધ લેવા વિનતી . 

આપના તરફ થી ખુબ જ સુદર સહયોગ સાપડેલ છે, તે બદલ પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ જ્ઞાતિજનો 
ની ત્રણી છે. ધન્યવાદ સાથે આભાર વ્યકત કરે છે . 


- પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ 
અમૃતભાઈ નાકરાણી, (€₹૦), અકલેશ્વર. 


બાળકના સર્વાગી વિકાસના અકરૂપ બિંદુઓ 
(૬) બાળકને પૈસો નહીં, પ્રેમ જોઈએ. બાળકને સંપત્તિ નહીં, સમય જોઈએ. બાળકને ઉપદેશ 
નહીં, ઉદાહરણ જોઈએ. બાળક જે માગે તે નહીં, જે આપવા જેવુ હોય તે આપો. 
(૭) ખેતરમાં ખેડૂત બીજ વાવે... .અંકુરિત થાય. ..છોડનો વિકાસ થાય અને મબલખ પાક પાકે. 
એ છોડનું જતન અને સવર્ધન ખેડૂત સરસ રીતે કરે છે. એવી માવજત કરતાં કરતા આસપાસ નકામા 
ઊગી નીકળેલા ઘાસ-ફસનુ નીંદામણ કરે છે અને તેથી છોડને જરૂરી સત્ત્વ મળી રહે છે. 
બરાબર ખેડૂત જેવું જ કામ પરિવારમાં માતાનુ છે. સૂર્યમાથી પ્રકાશ, ધરતીમાંથી પોષક જીવનરસ 
અને જળ તથા ખેડૂત પાસેથી ખાતરરૂપી પોષણ મેળવી છોડ જેમ કુદરતી રીતે વિકાસ કરે છે, તેમ 
બાળકને પણ એવી સ્વાભાવિક વિકાસની તક પૂરી પાડવી જોઈએ. 
(ક્રમશઃ) , સનાતન ધર્મ પત્રિકા સંસ્કાર અને કેળવણી અભિગમ. 





પશ્ચિમ કચ્છ મા વરસાદ ની ધમાકેદાર એન્ટ્રી. 


સયોજક ઃ કાન્તીભાઈ રામાણી, કોટડા (જડોદર) 


1 દ દિ. મઝ 





આનો 





નખત્રાણા તથા તાલુકાના ઉગેડી, મોરાય, ટોડીયા, કાદિયા, ખોભડી દેશલપર (ગુતલી), 
કોટડા (જ), રામપરના અને આજુબાજુ ના વિસ્તાર મા આજે બપોર પછી ચાર વાગ્યા ની આસપાસ 
ભારે પવન તથા ગાજવીજ સાથે ધોધમાર બે ઈંચ થી વધુ વરસાદ વરસતા માલધારી અને ખેડૂતો એ 
રાજીપો વ્યકત કર્યો. 

નખત્રાણા વથાણ વિસ્તારના છેલા મા એક યુવાન ને તણાતા બચવાયો. 

છેલામા ભારે વહેણ થી ટ્રાફિક અટક્યો. 










શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધમં પત્રિકા''૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


[1112://ગા.4૦/)/ડ1૯ઝ। 
યુવા સંઘ દ્વારા મોકલવામા આવતી આ લીંક પર જઈ શું શુ કરી શકાય છે ?? 
સાચો જવાબ :1180://ગ(.4૦/)/ડ।તગ૩ આ લીંક પર જઈ ને નિમ્નલિખિત કાર્ય કરી 
શકાય છે અને સાથે-સાથે અન્ય માહિતી પણ મેળવી શકાય છે. 
૦ ૧, ૪૩1૯ સહયોગનિધિ અતગંતઃ નાણાકીય વર્ષ ૧-એપ્રિલ થી ૩૧-માર્ચ સુધિ દિવંગત થયેલ 
સદસ્યો ની યાદી જોઈ શકાય છે. (૪૬[₹1૩ સાથે ) પ્રતિ દિવગત ૪૩ સભ્યે સૂકવવાની થતી 
રકમ સાથે કુલ બીલની રકમ તથા સભ્ય દ્વારા ચૂકવવા પાત્ર થતી રકમની વિગત મેળવી શકાય છે. 
9ર, આપણો મોબાઈલ સુધારવા રિક્વેસ્ટ કરી શકાય છે. 


9 ૩, 1631 યોજનાના બેક ખાતાની વિગતો/માહિતી મેળવી શકાય છે. દા.ત.ઃ બેંકના નામ અને 
ખાતા ની વિગતોઃ યુવા સુરક્ષા કવચ 
9 ૪, દિવગત સહાય નિધિ ચૂકવવા બાબતની સમય મયાંદાની માહિતી મેળવી શકાય છે. 


9 પ, સહાય નિધિ બીલની પ્રિન્ટ મેળવી-સાચવી શકાય છે. 
9 ₹, સહયોગ તિધિનુ ઓનલાઈન ચૂકવણુ કરી શકાય છે. 
9 ૭. 1516 ઓફિસના સપક માટે એડ્રેસ તથા મોબાઈલ નબર મેળવી શકાય છે. 


૩૭૯ પ્રશ્ન ના જવાબો આવ્યા હતા ને સાચા જવાબ મા સૌથી વધારે સચોટ જવાબ આપનાર વ્યક્તિ 
સાચો જવાબ આપનાર -ઃ વીરજીભાઈ રામજીભાઈ ભાવાણી “- અમરાવતી (મહારાષ્ટ્ર). 


અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ને યુવાસંઘ દ્વારા અગાઉ ચાર ઓલ્પિયાડ કયા કયા 
શહેર મા યોજવામા આવ્યા? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


દતા જક 
જ રઈ જ દા 
કે ટે 
મન ટા વ ન્ટ 

ઘન મ! દે 





2100 ર0 1૦૫૫ ના ૪૬।૯ બિલ 19-20 100% રિપેમેન્ટ પુરા કર્યા 33 યુવા મડળોએ.... 


કઈક કામ કરવાનો આત્મસતોષ આજે તમારાથી શેર કરવો છે ... કારણ એજ કે અમોએ 
“ઝને ત્તિળનદીં... ઝપનો વે સ્તિઇ...'' ચદ ઝો વામ જિયા રૈ। આપણી યુવા સુરક્ષાકવચ ની યોજના 
કાર્યરત છે તેના રિપેમેન્ટ અમારા 33 તાલુકાના 19-20 ના 100% મેળવીને 01/00 રિજીયન 
100% ૪૬૯ 1૦[૦૧/11૯1 કરીને સેન્ટ્રલ મા પ્રથમ રહેલ છે. તે અન્ય રીજીયન માટે પેરણાત્મક 
છે. અમોએ આપણી ૪૬૮ કે ઓફિસ સુધી પહોચતા કરી સો ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે તેનો 
આનદ છે, જે ખુશી તમારી વચ્ચે વહેંચવી છે એટલા માટે કે “દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન” માં 
33 તાલુકા અને 21/06 ની ભૌગોલીકતા વિકટ છે છતા અને કોરોનાની મહામારી વચ્ચે જે યુનિટી 
દાખવી કોમ્યુનિકેશન કરી યુવા મડળના ૪ડ૯કન્વીનરો, પ્રમુખ, મત્રીઓ એ પોતાના કાર્ય માટે 
વ્યક્તિગત કાર્ય ન કરતા યુવક મડળ વાઈઝ કાર્ય ને વેગ આપી આ કાર્ય પરિપૂર્ણ કરેલ છે. અને 
21/00 રીજીયન ના હોદ્દેદારો અને વિશેષ તો પોતાની જવાબદારી સમજી કાર્ય કરનાર 821006 
૪૩૬૮ કન્વીનર રમણીકભાઈ ઠાકરાણી એ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં 35 દિવસની સતત મહેનત 
દ્વારા 731૮નું રિપેમેન્ટ નું કાર્યસો ટકા પૂર્ણ કરેલ છે, તેમની ટીમને અભિનદન પાઠવીએ છીએ. 


આ લખાણપાછળનો ઉદ્દેશ અમારી પ્રસિધ્ધી ઈચ્છતા નથી પણ યુવાસઘના સૂત્ર 
કાર્યહમ સે ... કરેંગે જ દિલ સે”' ને અમોએ સાર્થક કરી બતાવ્યુ છે. 


હ 


તો આ રીતે અન્ય રીજીયન પ્રેરણા લઈને યુવાસંઘના સુત્ર કાર્ય હમ સે ... કરેગે જ દિલ સે” 
ને સાર્થક કરવુ જ રહ્યું. અને પોતાના રીજીયન ને આ ક્રમ પછી જોડાવું જ રહ્યું... “ઝપને સ્તિળ 
તણી... ઝપનોં જે સ્તિણ...'' નો આનદ મેળવવા આગળ આવીએ. એ ભાવના સહ ... 


ટીમ 0100 રીજીયન યુવાસઘ વતી 


પ્રમુખશ્રી દિનેશભાઈ ધોળુ - લાજા. મહામત્રીશ્રી ઈશ્વરભાઈ પોકાર - મહાડ. 


